અહીં આપણા અમૂલ્ય લોક સાહિત્યના મધરા ગીતોનો “ઝણકાર” છે.તમારું 
ગમતું ગીત મોકલો જે “ ઝણકાર” નું માધર્ય બને. 

પસંદગી પામનાર ગીતો સૌને ગમતા ગીતોનો સંગ્રહ “ઝણકાર માં તેમના 
નામ,વિચાર સાથે સ્થાન પામશે.ગમતા ગીતનો વિચાર,થીમ અવશ્ય મોકલો. 


આભાર સહ... 
શ્રી આઈ.એન.પટેલ 


૪.2%#ળ *૮ર ૩%૮*%૭ 


ગાજે છે ગીત જ્યાં હેતના રે , 
રંગ ભર્યું નાનું રૂપાળુ મારું ગામડું, 
નદીયુંના ધીમા મીઠા નીર રે.... 
રંગ ભર્યું નાનુ રૂપાળ મારું ગામડું.. 
સુખમાં સુખિયા સૌ સાથમાં રે.. 
રંગ ભર્યું નાનું રૂપાળ મારું ગામડું.. 
દુઃખમાં ભેળું છે આખું ગામ રે... 
રંગ ભર્યુ નાનુ રૂપાળુ મારું ગામડું... 
ધરતી ખેડે છે સૌ સાથમાં રે.. 
રંગ ભર્યું નાનું રૂપાળ મારું ગામડું.. 
ધંધા વિનાનું નથી કોઈ રે.. 
રંગ ભર્યું નાનુ રૂપાળ મારું ગામડું.. 
ઘેર ઘેર ઘંટીઓ ગાજતી રે.. 
રંગ ભર્યું નાનું રૂપાળ મારું ગામડું.. 
રેંટિયાનો મીઠો રણકાર રે.. 
રંગ ભર્યું નાનુ રૂપાળ મારું ગામડું.. 
ખટક ખટકે સાળ સામટી રે.. રંગ ભયું નાનું રૂપાળુ મારું ગામડું. 
રંગ ભર્યું નાનું રૂપાળ મારું ગામડું.. ધરતી ધ્રૂજે છે જેને પાય રે... 
ઊંચા નીચાના નથી ભેદ રે.. રંગ ભર્યું નાનું રૂપાળુ મારું ગામડું.. 
સામા જૂંએ ત્યાં હેત નીતરે રે.. 
રંગ ભર્યું નાનું રૂપાળ મારું ગામડું.. 
આંખડીએ અમી છલકાય રે.. 
રંગ ભર્યું નાનું રૂપાળ મારું ગામડું.. 
સંત વિનોબાની વાણી રે.. 
રંગ ભર્યું નાનું રૂપાળ મારું ગામડું.. 
ગાંધીબાપુનો જય જયકાર રે.. 
રંગ ભર્યું નાનું રૂપાળ મારું ગામડું.. 
જયંતિલાલ માલધારી 


રંગ ભર્યું નાનું રૂપાળુ મારું ગામડું.. 
કામધેનું સમાણી ગાવડી રે.. 

રંગ ભર્યું નાનું રૂપાળુ મારું ગામડું.. 
ધીંગા ધરાના ધરનાર રે... 

રંગ ભર્યું નાનું રૂપાળ મારું ગામડું.. 


ન્‌ 


અંતર પ્રકાશ સૌની આંખમાં રે.. 


